Gwasanaeth Hawliau 
Dinasyddion yr UE 


Ydych chi'n ddinesydd yr UE sy'n byw yng 
Nghymru? 

Hoffech chi ddiogelu statws preswylydd 
sefydlog? 

Oes angen cymorth arnoch gyda 
thrafferthion yn y gwaith? 

Ydych chi wedi colli eich swydd yn sydyn? 
Oes angen cymorth arnoch gyda materion 
budd-daliadau lles neu ddyled? 

Mae Gwasanaeth Hawliau Dinasyddion yr UE yn darparu 
gwybodaeth, arweiniad a chyngor di-duedd, cyfrinachol 
am ddim yn ogystal â chymorth arbenigol ar faterion lles 
cymdeithasol. Mae ein gwasanaeth arbenigol yn eich 


cynorthwyo i sicrhau eich bod yn deall eich hawliau yn y 
gweithle. 


Cysylltwch â ni ar 0300 3309 059 er 
mwyn neilltuo apwyntiad. 


cyngor ar citizens Ethnic Minorities Tim C) 
e y 
b sy & Youth Support Lleiaf 
am Wa & 


< 
IGE Ariennir gan 
opeth / advice N l EZ, Lywodraeth Cymru 
Funded by 
Welsh Government 
J) 


morth 
eiafrifoedd Ethnig 
leuenci tid Cymru 


090 


